— i - y 
WR ni yd SW o i 


GAU 


í 


y i CG Cg 
a 


tA 
WM 
” 





2 EN 


DERAU 





CREULON 


i, Y TYRBOIAID. 


MWD AFH 





CAN NEWYDD, 


Yn rhoddi desgrifiad manwl o'r creulon- 
derau anfad a gyflawnir gan y TYRCIAID 
yn erbyn trigolion heddychol y Tywys- 
ogaethau â pha rai y maent yn bresenol 


mewn rhyfel. 


Gwrandewch, y Cymry tirion, 
Rhai mwynion, fawr a mân, 
Ar hanes creulonderau 
Na chlyw'd mo'u bath o'r bla'n; 
Yn erbyn gwan deyrnasoedd 
Y Twrc i ryfel aeth, 
Gan benderfynu llethu 
Eu deiliaid yn fwy caeth. 


Mae'r Twrc erioed yn hynod 
Am dymer waedlyd, groes, 

Yn erbyn pawb fo'n arddel 
Odidog ffydd y Groes; 






























2 
Ac yn ein dyddiau ninau, 'x 
Ceir profion tost, heb rith, 
Mae'r un yw gwas Mahomet 
Am farbareidd-dra byth. 


í 
í 


Ni fyn 'r ellyllon yma, 
'R ol tynu 'r cledd o'r wain, 

'N ol deddfau gosodedig u 
Ddwyn rhyfel deg yn mlaen ; 

Nid ar y maes yn unig, 
Yn ngwyneb gelyn blin, 

Y saif y Twrc i ymladd â ” 
Fel dyn yn erbyn dyn. 


Bulgaria fechan deimlodd i 
Arswydlawn ddial drom, 
Drwy ruthr y Bashi-Bazouks 

(Dïefliaid gwaedlyd, ffrom), i 
Ar wartha'r mân bentrefydd, 
Dichellczar fu eu taith, 
I losgi, lladd, a llarpio, 
Heb esgus oedd eu gwaith! 


I Batak, un o'r trefydd, iu, 
Ryw ddiwrnod fe ddaeth 'rhai'n 
Yn sydyn heb ddim rhybudd, 
Fel cwmwl du o frain, a 
Gan ruthro drwy'r heolydd, 
Er dychryn mawr a braw, 
Rhwygasant wragedd beichiog, 


A'r cleddyf yn eu llaw. 








s? 
M2 


Lle siia'r fam ei phlentyn 
Anwylaf yn y byd, 

Ar ffrwst fe ruthrai'r gelyn 
Fel ellyll at y crŷd, 

A chipiai'y baban bychan, 
Er gwaetha ei riânt wan, 

A chyda'i gleddyf miniog, 
A'i lladdai yn y fan! 


Och! olwg felldigedig, 
Uffernol ddiwahan, 
Oedd gwel'd yr epil atgas 
Yn treisio'r merched glân ! 
Ac wedi boddio eu chwantau, 
Neidiasent ar eu traed, 
Gan frathu'r merched druain, 
A'i boddi yn eu gwaed, 


Ai rhai o'r Tyrciaid creulawn, 
Tan ganu drwy y stryd, 

Gan gario ar y bidog 
Fabanod tlysw'r byd ; 

Ac ereill gerfydd hirwallt, 
Lus$asent lawer pen, 

Berthynent i fenywod 
Anwylaf îs,y nen. 


Cadd rhai o'r dynion hefyd 
Wrth goed eu rhwymo'n dŷn, 

A?u gadael felly i l'w'gu 

Gan y barbariaid hyn ! 





i 
A'r adar ysglyfaethus, 


Rhai enbyd, fel mewn gwawd, 


eidiasent yn finteioedd 
I borthi ar eu cnawd. 


” 


( 


Yn ebrwydd daeth y milwyr 
Rheolaidd tua 'r lle, 

Gan saethu a bidogi 
Drigolion tlawd y dre'; 
Yr hen a'r ieuangc laddwyd 
Yn nghanol dirfawr swn, 
A'r mamau hoff a feiddiwyd, 
* ^ A'u plant a rowd i'r cwn! 


Mae'r trefydd prydferth hyny 
Yn deilchion mân. yn awr, 
A channoedd o'r trigolion 
Heb le roi pen i lawr ! 
Paham, O! Dduw y nefoedd, 
Mae gwaith fel hyn yn bod, 
Sef mwrdro'r rhai diniwed 
Na wnaethant gam erioed. 


Arglwydd Dduw y lluoedd mawr, 


Disgyn 'n awr heb oedi, 
Dyro 'mwared i'r rhai hyn 


Sy dan eu baich yn gwaeddi; 


Na âd i Senedd Prydain 

Eu cefnu îs y nen, 
Ond 'u rhwymo i heddychu, 
A'u gilydd mwy. Amen. 





a Er] 
Tren y o 





[EY WI I NC AEL a FED ud yd 


